l,7\ 

CAN 

EB COFFADWRIAETH 

Âm yr Hen Frodyr fu yn eyd-gyfarfod i 
Addoli Duw yn Bethesda, 

Y FRO, 

SYDD HEDDYW WEDI YMADAEL a’r FUCHEDD HON, 

AC MAE CARIAD YN GOBEITHIO WEDI TIRIO YN DDIAN- 
GOL AR 

Feusydd Dedwydd Anfarwoldeb. 

Yw ei ehanu ar don elwir “Y LÎLI LON.” 



1 Wele’n awr ’rwyf finau yn dechrau 
Cofio’r brodyr welwyd yma, 

Yn cyd-gwrddyd i addoli 
Yn Bethesda, b’le maent heddy ? 

O yn hardd iawn ei gwedd | 

O yn hardd iawn ei gwedd ! 
Gyda’r gw r aredigol deulu, 

Yn y byd tu draw i’r bedd, 
g Yr hen dadau, a’r hen famau, 

A fu yn ffyddlon dros eu dyddiau, 
Er pob ofnau a gwasgfeuon, 
Heddyw’n iach yn gwisgo’r goron. 
O mor hardd yw eu gwedd! 

O mor hardd yw eu gwedd ! 
Gyda’r gwaredigol deulu, 

Yn y byd tu draw i’r bedd. 


9 2-é» 2"" 


2 


8 Chwi faddeuwch i’m am enwi 
Rhai o’r hen enwogion hyny, 

A fu yn ddywid jn y wdnllan, 
Heddyw yn iach a’r friniau Canaan. 
Ó mor hardd, &c. 

4 Dafydd Richard, Aberddawen, 

A Shon William o Saint Athan ; 
Harry Edmwnt, gynt o’r Felin, 

A’r enwog Williams o Drefflemin. 

O mor hardd, &c. 

5 Dafydd James ’rwy’n enwi hefyd, 
Dafydd Owen o Llantryddyd ; 
William Shinkin draw o’r Blaena, 
Shon, y gof, a Thomas Racla. 

O mor hardd, &e. 

6 Thomas Shon gynt o Dresigin, 

Owen Thomas, Shon Llewellyn, 
Harry Thomas, ffyddlon hefyd ; 

A Thomas William o Lanylltid. 

O mor hardd, &c. 

7 Gryffydd Dafydd a Shon Wiîliam, 
Dau ddyn duwnol tawel dinam ; 
Hefyd, Shinkin Jeremiah, 

William Matthew', a’r ddau Wmffra. 

O mor hardd, &c. 

8 W T illiam Francis, o Drerhedyn ; 
Timotheus, draw o’r Dyffryn ; 

Phillip Robert a Shon Rosser, 
Anthony a Shon o’r Lechmor. 

O mor hardd, &c. 

9 Thofnas Richard, Rees, Bendeulwyn, 
Edward Shinkin, gynt o Ffrantwn; 
Thomas James, rhaid cofio hwnnw, 
O’r Maesarail, wrth ei enw, 

O mor hardd, &c, 




3 


10 Thomas Shon a Morgan Dafydd, 

Benni, yr gof, sydd héddyw’n ddedwydd 
Phillip Dafydd, cristion difrad ; 

Ac Edward Jenkin, o Dreberferad. 

O mor hardd, &c. 

11 William Fflanders, rhaid ei enwi; 
William Dafydd gynt o’r Mardu ; 
Llewelyn James, rhaid enwi hwnw r ; 

011 yn y gladdfa gyda’r meirw. 

O mor hardd, &c. 

12 Hen chwiorydd anwyl hefyd 
Sydd yn gorwedd yn y gweryd ; 

Rhy luosog yw eu henwi, 

Heddyw yn dawel gyda’r Iesu. 

O mor hardd, &c. 

1 3 Y maent wedi cyraedd adrau 
Y’mlith miloedd o filiynau ; 

N’awr yn canu Haleluia 
Dechreu anthem pen Calfaria. 

O mor hardd, &c. 

14 Mae’n dymuniad i rhai hyny, 

Oll sydd yn Bethesda heddy’, 

Fodyn ffyddlon megis hwythau 
Nes cyrhaeddant ben eu gyrfa. 

O mor hardd, fydd eu gwedd, &c. 

15 Rhw'y’ yn hyderu cwrdded etto 
Pan bo’r udgorn ola’n swnio, 

Yn y wlad sydd wedi haddo 

Lle na ddaw gofid byth i’m bleino. 

O mor hardd bydd ein gwedd ! 

O mor hardd bydd ein gwedd ! 

Gyda’r gw r aredigol deulu, 

Yn y byd tu draw i’r bedd. 


P0NT-Y-F0N : ARGRAFFWYD GAN D. DAYIS, 


